
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 






^.4£^..F>S^SV yS^^^'a-^s-^ 



JÖNAS HaLLQRÍMSSON. 



\ 



. V* o 



i 



Jónas Hallgrímsson. 



Eftir , ^ 

Þorstein^ Gislason. 



Fyrirlestur, haldinn á Seyöisfirði 21. febr. 1903. 



„Þið þekkið fold með blíðrí bri 
og bláum tindi fjalla 
og svanahljómi, silúngsá, 
og sælu blómi valla, 
og bröttum fossi, bjðrtum sjá 
og breiðum jökulskalla. 
Drjúpi' hána blessun drottins á 
um oaga heimsins alla." 



c-tS $^^ 



Seyðisfirði. 

Prentsmiðja Seyðisfjarðar. 
1903. 



í" 



"% 



^^ 




(2. 
(0 



^A ^^ Mk Mk Mk Jltf Jltf Jltf Jltf Jltf 

^ " ^ ^ ^ yf tW yf yf yf 



9 

Q) 



í-— x<z^ 



••^c-^ 



^JNJ>0 



<^^5^ ^ 



Að tæpura firam árum liðnura, 16 nóv. 1907, eru 
100 ár liðin síðan besta skáldið sera ísland hefurátt 
fæddist, maðurinn sem við minnurast raeð þessarí 
sarakorau hjer i kvöld. 

Fyrir nokkrura árura var koraið upp með það í 
stúdentafjelaginu í Reykjavík, að þessa hundrað ára 
afraælis skyldi minnst á einhvem viðeigandi hátt. Og 
raðnnura kora þar saraan um, að reisa Jónasi Hall- 
grímssyni minnisvarða á Austurvelli i Reykjavík, og 
snúa sjer raeð' það erindi til allrar íslensku þjóðar- 
innar, reisa kærasta skáldi hennar rainnisvarða fyrir 
frjáls og alraenn saraskot. Og nú hefur verslunar- 
mannafjelagið hjer á Seyðisfirði haft þá lofsverðu hug- 
mynd að styðja þetta fyrirtæki með því að efna til 
skemratisarakoraunnar hjer í kvöld til ágóða fyrir 
rainnisvarðasjóðinn. 

Ætlunarverk mitt er hjer aðeins að leiða athygli 
ykkar stutta stund að Jónasi Hallgrímssyni ogskáld- 



^^ 



JÖNAS HAtLGRÍMSSOK. 



skap hans. En tíminn leyfir ekki að farið sje ýtarlega 
út í þetta efni, hvorki að rekja æfiatriði Jónasar, nje 
að skoða skáldskap hans í Ijósi samtíðar hans, nje að 
rekja þauáhrifsem hann hefurhaft á íslenskan skáld- 
skap og bókmenntir. Því þau áhrif eru afarvíðtæk. 



Jeg tel víst, að flestir, sem hjer eru staddir, hafi lesið 
æfisðgu Jónasar Hallgrímssonar eftir Hannes Hafstein, 
sem prentuð er framanvið sfðari útgáfuna af Ijóð- 
mælum Jónasar. Jeg skal aðeins rifja hana upp fyrir 
ykkur í fáum dráttum, þvf jeg kann fáu nýu þar við 
að bæta. ^ 

Æfi Jónasar er lítt kunn fyr en hann kemur til 
háskólans f Kaupmannahöfn haustið 1832, 25 ára gamall. 
Hann bjó þá, eins og títt er, næstu fjögur árin á 
Garði. Síðari árin bjó þar með honum maður, sem 
enn er á lífi, Páll Melsted fyrv. sögukennari. Hann 
var 5 árum ýngri en Jónas. Margar hinar helstu , 
upplýsíngar, sem menn hafa um líf og hagi Jónasar, ; 
eru frá Páli Melsted. 

Jónas var ekki iðinn námsmaður. Páll segir svo ' 
frá, að hann hafi leingst um, þegar hann var heima, ; 
legið aftur á bak í sófanum, sfundum með bók, sem j 
hann las i, en oft aðgerðalaus. Hann var yfir höfuð , 

^^ 



JÖNAS HALLGRÍMSSON. 



latur maður og hneigður til hóglífis. Hann las þá 

mikið skáldrit og orti töluvert. Formálskvæði Fjölnis, 

vfsland farsælda frón", er fté, stúdentaárum hans á 

Qarði, sömuleiðis veislukvæðið: >Hvað er svo glatt 

sem góðra vina fupdur,€ og fleiri af bestu kvæðum 

hans. Jónas las fyrst lögfræði, en siðan náttúruvís- 

I indi. En embættispróf tók hann aldrei. 

; Peg^ hann er búinn með Garð er hann á besta 

aldri, um þritugt. Honum er svo lýst af samtíðar- 

I mönnum hans: nHann var vel meðalmaður á hæð og 

I þótli alment lagl^[ur maður. Hann var þrekinn og 

, rekinn saman um herðar, höfuðið stórt og jarpt hár 

niðurkemét kringum mikið, afturdregið enni, augun 

móleit, stór og fjörug undir vel hvelfdum, dökkum 

i brúnum; nefið beint en digurt, munnurinn fríður, 

en kjálkamir breiðir og aðeins lítið skegg undir þeim. 

I Hann var kátur og fyndinn í tali við kunníngja sína 

og vel skarpur, en dulur var hann og Ijet litt uppi 

tilfinníngar sínar. Við þá sem hann þekkti lítið var 

j hann fámáll og gat þeim því þótt hann stirður og 

' ómannblendinn og jafnvel stoltur, enda vildi hann 

ekki láta troða sjer um tær. Hann var blóðrikur og 

! þvi hneigður til nautna, feitlaginn og hætti til hóg- 

! lífis. En þegar hann vildi vinna, gat hann verið vel 

duglegur.0*) 



*) Æfisaga Jóiiasar eftir H. Haístein. 



r — ' >, 

S JÖNAS HALLGRÍMSSOH. 

Eftir að Jónas flutti út af Qarði, bjó hann með 
Konráði Gíslasyni, sem laungu síðar varð prófessor 
við háskólann. Sögumar segja að þeir hafi á þeim 
árum ekki lifað neinu fyrirmyndarlífi, sem kallað er. 
Þeir )ónas þýddu þá Mynsters hugleiðíngar á íslensku. 
Og það er haft eftir presti einum, sem þá var sam- 
tímis þeim í Kaupmannahðfn, að hann hafi sagt 
þegar bókin kom út, að ekki sklldi hann hvemif það | 
rit hefði getað fæðst í annari eins »svínastíu,« þ. e. 
einsog bústað þeirra Jónasar og Konráðs. 

Skömmu síðar fær Jónas styrk hjá stjóminni til 

þess að ferðast um ísland í náttúrufræðisrannsóknum. 

A því ferðalagi er hann í fjögur sumur. A vetrum 

dvaldi hann þá ýmist í Kaupmannahöfn eða Reykja- \ 

vík. Frá þeim ámm em til eftir hann ýmsar ritgerðir ll 

náttúmfræðislegs efnis. Á ferðum sínum um landið ! 

|l orti hann einni? mikið. 1 

'i Það virðist nú svo sem það hafi hlotið að vera all- 

' skemtileg æfi sem Jónasátti meðan hann var { þess^ J 

um ferðum. £n ýmislegt bar samt til þess að hon- ij 

um leið ekki vel. Hann var stöðugt í fjárþraung og ! 

átti á þann hátt örðugt uppdráttar. Á þessu f erðálagi 

bilaði einnig heilsa hans. Einn veturínn lá hann leingi I 

sjúkur í Reykjavík. Hann lá á ferðunum oft úti, eða ' 

I i tjaldi, og fór ekki úr fötum vikum saman. Par á ' 

ii ofan drakk hann þá mikið. j: 

V J 



r 



J^NAS HALLGRÍMSSON. 



Jónas var ekki íslendíngum eins kær þá og hann 
er nú orðinn. Það eru til sögurum það, að honnm 
var ekki sem best tekið, og fólki var ekki um hann. 
Á prestssetri einu hjer Austanlands er sagt frá því, að 
Jónas kom þar og Ijet tjalda í túnfæti. Prestur hafði 
þekkt hann og vildi bjóða honum heim, en f jekk því 
ekki ráðið fyrir konunni. Hún hafði heyrt ýmisl^t 
um Jónas, sem olli því, að hún vildi ekki hafa hann 
í bæinn. 

Pá höfðu einnig margir hom í síðu Jónasar sem 
útgefánda Fjölnis. Fjölnir kom að mörgu leyti í bága 
við ríkjandi skoðanir. Meðal annars hafði Jónas gert 
þar harða árás á Sigurð Breiðfjörð, sem um það leyti 
var mesta uppáhaldsskáld þjóðarínnar. Sömuleiðis 
hafði hann ritað þar náttúrufræðisritgerð um eðli og 
uppruna jarðarinnar og þótti hún koma í bága við 
rítnínguna. En á slíku var mjög hart tekið íþá 
daga. 

Síðast dvaldi Jónas árlángt í Sórey í Danmðrk og 
leið honum þar vel. Hann var þá að raða niður 
verkum sínum frá rannsóknarferðunum. ÖII þessi 
ár hafði hann með áhuga tekið þátt í sjálfstjómar- 
og jafnrjettis-kröfum íslendínga. A þeim ámm er 
veríð að endurreisa alþíngi og allir ýngri menn 
meðal íslendínga em þá hrífnir af frelsishugsjón- 



10 



JÖNAS HALLGRÍMSSON* 



um þeirra tíma. En á þetta verður nánar minnst 
síðar. 

Þetta eru helstu drættimir i æfisögu Jónasar Hall- 
grímssonar. Hann andaðist f Kaupmannahöfn ekki 
fullra 38 ára að aldri, 26. mai 1845. Hann kom seint 
heim tilsín eitt kvöld, hrasaði í stiganum og fót- 
brotnaði, en hjelt áfram upp samt sem áður og lagð- 
ist fyrir án þess að gera nokkrum aðvart um að hann 
hefði meiðst. Úr þessu dó hann nokkrum dögum 
sfðar. 



En eftir þennan mann, sem dó svo slysalega á 
besta aldri, h'ggur fegurra æfistarf en flesta aðra fs- 
lenska menn. þetta æfistarf er skáldskapur hans. 
Hann deyr á fertugs aldri, en lætur eftir sig ódauð- 
legt nafn, svo leingi sem íslensk túnga lifir. 

Hann hefur umskapað málið okkar, gert það fegurra, 
hreinna, tignarlegra og mýkra en áður. 

Hann hefur umskapað kveðskapinn okkar, gert 
hann formfegurri, þýðari, smekklegri en áður. 

Hann er eína fslenska skáldið, sem orðið hefur for- 
ingi heils flokks af skáldum, brautryðjandi nýrrar 
skáldskapar- og bókmennta-stefnu. 

Hann hefur súngið inn i islensku þjóðina ást til 



) 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 11 

landsins og trú á framtið þess, fremst og best allra 
islenskra skálda. 

Hann hefur fyrstur vakið tilfinnínguna hjá íslend- 
ingum fyrir fegurð landsins, fegurð íslensku náttúr- 
unnar, sýnt okkur fyrstur margt af því sera við nú 
unnum þar mest. Síðan Jónas lýsti fyrir okkur land- 
inu og náttúrufegurð þess h'tura við að miklu leyti 
á það með hans'augum. 

Hann útmálar fyrstur fýrir okkur á íslensku f^rð 
fjallahlíðanna, blóragresisbrekknanna og sumargróð- 
ans, túlkar fyrst nið fossins og lækjarbununnar. 

Hann hefur fyrstur í íslenskum kvæðum opnaðfyr- 
ir okkur bók náttúrunnar til þess að kenna okkur 
að skilja þar fegurðina. 

Hann hefur i fáum orðum sagt gert meir til þess 
að vekja f^urðartilfinning og smekk íslensku þjóð- 
arinnar en nokkur einn maður annar. 

Og þetta liggur ekki aðeins í því, að hann hefur 
sjálfur kveðið mörg tilfinníngarikustu og hljómþýð- 
ustu kvæðin, sem við enn eigum, margar fallegustu 
náttúrulýsíngamar, heldur einnig i því, að hann hef- 
ur orðið kennari allra bestu skálda okkar sem ýngrí 
eru en hann. Hann varð meistarinn, sem allaf siðan 
var bent á og miðað við sem fyrirmynd. þessvegna 
eru áhrif hans svo víðtæk i okkar smáu bókmennt- 
um. 



ir 



\± 



JÖNÁS HALLGRÍMSSON. 



~1 



En það er hvergi þakklátt verk að rísa á móti ríkj- 
andi skoðunum og ríkjandi smekk. Menn eins og 
Jónas Hallgrímsson eru aldrei rjett metnir fyr en eft- 
ir lángan tíraa, á gamals aldri, éf þeir ná honum, 
eða þá eftir dauðann. Og Jónas uppskar ekkert fyrir 
starf sitt í lifanda lífi, einga viðurkenningu, hvorki 
lof nje þökk. Hann sá ekki sjálfur áhrifin af verk- 
um sínum. Hann lifði það ekki. 

Hann deyr frá samferðamannahópnum á fjallsbrún- 
inni til fyrirheitna landsins, framtíðarlandsins sem 
þeir vildu vinna, íslands, eins og þeir hugsuðu sjer 
að það ætti að verða og gæti orðið. 

En hann hefur án efa sjeð það í fegurra Ijósi en 
allir hínir, sjeð þar margt, sem einginn annar sá. 

Hann er yfir höfuð glæsilegasti maðurinn í öllum 
hópnum. 

En hann liggur þama eftir með brotinn fótinn og 
horfir að síðustu fram í tímann með sjúklíngsins 
augum. Þó hann dæi úngur var hann upp á síðkastið 
orðinn þúnglyndur og lífsleiður. Pað sýna mörg 
síðustu kvæðin hans, t. d. : 



Einginn grætur íslendíng 
einan sjer og dáinn. 
Þegar allt er komið í kríng 
kyssir torfa náinn. 




JÓNAS HALLGRÍMSSON. I3 

Eða: 

Svo rís ura aldir árið hvert um sig, 
eilífðar litið blóm, i skini hreinu ; 
mjer er það svo sera ekki neitt í neinu, 
því tíminn viU ei teingja sig við mig. 



i{ 
Jl 

i! Auðvitað er Jónas ekki einn sins liðs. það er 
I vor í loftinu á æskuárum Jónasar, eins og Jón Ólafs- 
I' son lýsir svo fagurlega í ræðu, sem hann hjelt um 
! Jónas í Rvík fyrir tveim árum og prentaður er í 
: Nýu Öldinni. Margir af jafnöldrum Jónasar eru 
jj snortnir af sðmu hugsjónura og hann. En það er 
Jónas sem er vorboði þessa vors; það er hann sem 
sýngur það útyfir fjöU og dali. Allir þekkja nðfn 
saraverkaraanna hans við wFjölni," Tómasar Sæ- 
mundssonar, Konráðs Gíslasonar, Brynjólfs Pjeturs- 
sonar. Jón Sigurðsson var litlu ýngri enjónas. Og 
það er annað skáld uppi jafnhliða Jónasi, sem með 
rjettu er talinn brautryðjandi nýrri bókraennta okkar 
ásamt honum. það er Bjami Thorarensen. Og enn 
má nefna Sveinbjöm Egilsson, kennara Jónasar, 
sem hafði mjög mikil áhrif á hann i æsku. 

En sarat sera áður er það Jónas sera verður flokks- 
forínginn í skáldskapnum og bókmenntunum. Það 



"^ 



I' 

I; 14 JÓNAS HALLGRÍMSSOM. 

Ij er hann sem yrkir og ritar með því markmiði að 
;, brjóta í bág við hið eldra. Það er hann sem ræðst 
j á eldri kveðskaparstefnuna með þeim hvassasta og 
|j lángáhrifamesta ritdómi sem enn hefur verið skrifað- 
|l ur á íslensku. Og það er Jónas sem aUir ýngri 

raennimir stæla. Tónar þeir sem hann hefur fýrstur 
'•[ sl^ hljóma g^um íslensk Ijóð allt fram á þann 
I dag f dag. 

j Það er hann sem skrifár á stúdentaárum sínum 
,; raeðan hann býr á Qarði í Khðfn, 28 ára gamall, 
Ij formálann fyrir Fjðlni, stefnuskrá ritsins, kvæðið 
li wísland farsælda frón." 

|; Beri menn það kvæði saman við allt annað sem 
f þá er til kveðið á íslensku, og menn hljóta að finna, 
' að það er öldúngis einstakt á þeim tíma, ólíkt ðllu 

öðru sem áður er kveðið. 

Það er ekki einasta formáli og stefnuskrá Fjðlnis. 

' Það er formáli og stefnuskrá heils tfmabils i framfara- 

ji sögu þjóðarinnar. Það er formáli nýrri bókmennta 

i okkarogstefnuskrá stjórnmálabaráttunnar hjá flokkn- 

um sem vaknaði upp þetta vortimabil 19. aldar- 

innar. 
En Jónas orti ekki mikið á þessum árum. þremur 

árum síðar flytur Fjðlnir kvæðið nQunnarshólma,'' 

náttúrulýsíngu, sem átti eingan sinn Hka þá í íslensk- 

um bókmenntura og enn er miðað við scm fyrir- 



\ 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 1$ 

mynd. Ari síðar yrkir hann: »Pn stóðst á tindi 
Heklu hám." 

I Menn verða að Ifta á þessi kvæði Jónasar o. fl. 
með samanburði á þeim og ððrum fslenskum kveð- 
skap á þeim tímum til þess að skilja til fuUs, hvað 
Jónas var. 

Málskrúðið, smekkvfsin, fegurðartilfinnfngin - er 
þar svo yfirgnæfandi. 

Það er ekki Ijótt nje ósmekklegt orð til f rítum 
Jónasar Hallgrímssonar þótt leitað værí spjaldanna á 
miUi. 

f Hann myndar ný orð og orðasambðnd til þess að 
skreyta málið, eða hann sækir orð aftur f fornaldar- 
kveðskapinn og beitir þeim þannig, að einginn hafði 
áður gert eins. 

f þessum skrautlega orðbúnfngi leiðir hann svo 
fram nýar myndir af fslensku náttúrunni, sýnir 
okkur fegurð hennar þar sem áður hafði veríð geing- 
ið þegjandi framhjá henni. 

Eggert Ólafsson, fyrírmynd Jónasar, orti um nátt- 
úruna til þess að kenna mönnum að nota hana sjer 
til gagns; hann mat blómin og juríimar eftir nyt- 
seminni. Hann sjer fegurð náttúrunnar aðeins 
gegnum gagnseminnar gleraugu. Hann er f kvæð- 
um sfnum að kenna mðnnum hver grös sjeu nyt- 
söm til matar, hver til læknfnga o. s. frv. 



l6 JÓNAS HALL6RÍMSSON. 



Og Eggert er eina skáldið okkar á undan Jónasi, 
sem sjerstaklega hefur gefið sig við að lýsa íslenskri 
náttúru. Jón Þorláksson, sem er höfuðskáldið um 
aldamótin 1800, hefur ekkert auga fyrir neinu af því 
tægi. Bjama verður náttúran aldrei að aðalyrkisefni . 
Og náttúrulýsíngar í kvæðum annara samtímisskálda 
Jónasar eru í samanburði við kvæði hans eins og 
slírælnuð og visin fokstrá hjá h'fandi gróðri, eins og 
litlausir burknar hjá glitrandi blómum. 

En breytíngin frá Eggerti til Jónasar er sú, að í 
náttúrulýsíngum Jónasar er fegurðin sett í hásætið í 
stað nytseminnar. Hjá Jónasi er alstaðar lofgjörðin 
um fegurð landsins tvinnuð saman við föðurlands- 
ástina. t>ví Jónas var heitur ættjarðarvinur eins og 
allir vorraenn 19. aldarinnar. 

Þeir elskuðu fomðld landsins sem fyrirmynd fram- 
tíðarinnar, eins og kemur svo Ijóst fram hjá Jónasi í 
formálskvæði Fjölnis, „ísland farsælda frón«. 

Og hlutverk þeirra varð því að predika: Landið 
er enn eins og það var, ef rjett er með það farið. 
Pað .þurfti að vekja þjóðina og sýna henni allt sem 
þeir sáu í hyUíngum framundan sjer. Og Tómas 
fer að kenna mönnum, að það sje hægt að búa hjer 
eins og í öðrum löndum. Jónasar hlutverk yarð að 
sýngja um, hve landið væri fallegt - fallegra en öll 
önnur lönd undir sólinni hefði hann að líkindum sagt 



J 



JÓNAS HALLGRÍMSSON* 



17 



Jónas er óskasoniir fslands. Einginn hefur kveð- 
ið um kjör þcss af ríkari tilfinníngu en hann. Inn- 
dælli íslandsvísa er ekki til en þessi: »l*ið þekkið 
fold með blíðri brá" - með niðurlaginu: 

»drjúpi hana blessun drottins á 
um daga heimsins alla." 



Og Jónas trúir á framtíð landsins. 
ur hann: 



Um hana kveð- 



«Veit þá eingi að eyjan hvíta 
á sjer enn vor, ef fólkið þorir 
guði að treysta, hlekki að hrista, 
hlýða rjettu, góðs að bíða. 
Fagur er dalur og fyllist skógi 
og frjálsir menn þegar aldir renna. 
Skáldið hnígur og margir í moldu 
með honum búa, en þessu trúið." 

Og það er rík tilfinning í þessu erindi í kvæðinu, 
sem hann kveður eftir síra Tómas Sæmundsson, vin 
sinn: 

»En þá er fósturfoldin hans. 

Hví vill drottinn dýrðarríkur 

duftinu varpi jafnskjótt slíkur 

andi hennar mesta manns. 

2 



I 



I' 



l8 JÓNAS HALLGRÍMSSON. 

Hví vill drottinn þola það, 
landið svifta svo og reyna, 
svifta það einmitt þessum eina 
er svo margra stóð í stað.« 

Jónas geingur hjer í rjettlætisdóm við drottinn út 



. af meðferð hans á föðurlandinu. | 

|| Ein af fegurstu vonum fslendínga er þá að fá þíng r 
i; í landinu. Það er fallegt kyæðið sem Jónas kveður 



þegar alþíng er endurreist t. d. 

wTraustir skulu homsteinar 

hárra sala, 

í kyli skal kjörviður. 

Bóndi er bústólpi - 

bú er landstólpi - 

því skal hann virður vel.« 

Og þíngstjórnarhugmyndin, sem þá er alstaðar í 
bernsku, er þar vel sett fram í erindinu : 

»Bera bý 

bagga skoplítinn 

hvert að húsum heim. 

En þaðan koma Ijós 

hin logaskæru 

á altari hins göfga guðs." 



r" 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 



19 



Kvæðið endar svona: 



i/Sól skín á tinda, 
sofið hafa leingi 
dróttir og dvalið 
draumþíngum á. 
Vaki vaskir menn, 
til vinnu kveður 
giftusamUr konúngur 
góða þegna. 



V 



Allir hafið þið sjeð, hvemig fsland er leitt fram á 
þjóðhátíðarspjaldinu okkar eftir Ben. Qröndal. Það 
er konumynd með háan, hvítan fald og bókfeil f 
hendi. I>essi hugmynd er svo almenn nú, að hvert 
bam hefur tileinkað sjer hana. Pað er Fjallkonan. 
Þessi hugmynd var ekki ný 1874. Hún geingur í 
gegnum öll föðurlandskvæði skáldanna okkar á ðld- 
inni sem leið. Upptðk þessarar hugmyndar hafa- 
aldrei veriði rakin og því ætla jeg að gera hjer dálít- 
inn útúrtúr til að minnast á hana. Jónas Hallgríms- 
son á ekki hugmyndina. Þjóðsaungurinn okkar, 
wEldgamla ísafold« er ortur, að mig rainnir, áður 
en hann fæddist, af liðlega tvítugum stúdent fKaup- 
mannahöfn, Ðjama Thorarensen. Með þessu kvæði 



20 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 



hefur hugrayndin einkum breiðst út og fest rætur. 
En Bjami á hana ekki heldur upphaflega. Eggert Ólafs- 
son er faðir hennar. Eftir hann er til lángt kvæði, 
sem heitir »fsland," og það mun óhætt að fullyrða, 
að þar kemur þessi hugmynd fyrst fram. fsland er 
látið koma þar fram sem kona og segja æfisögusina. 
Og þar er þetta eríndi, þar sem konan minnist á 
ýngri ár sin, þ. e. fomöld íslands: 

»þá var jeg best í blóma 
búin í.gull og skart; 
sat jeg fríð raeð sóma, 
sólarbirtan snart 
faldinn hvíta fagurlig, 
klæðin græn og kristallsbðnd 
klæddu og prýddu mig." 



Þetta er upphafið, fyrstu drættirnir til Fjallkonu- 
myndarinnar með jökulfaldinn, grænu klæðin og jl 
kristallsböndin, þ. e. árnar og lækina. En myndin |! 
verður skrautlegri í þjóðsaungnum okkar hjá Ðjama 
Thorarensen: 



wÖðmvís er að sjá 
á þjer hvítfaldinn há 
heiðhiminn við. 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 



Út 



Eða þær krystallsár 
á hverjar sólin gljár 
og heiðar himinblár, 
hájöklarið. 



Jónas Hallgrímsson hefur líka tekið að sjer þessa 
hugmynd. Drápan, sem hann yrkir eftir Magnús 
Stcphensen, byrjar á þessum tveimur gullfallegu 
crindum: 

Úti sat und hvítum 

alda faldi 

fjallkonan snjalla 

fögur ofar lög; 

sá hún um bláan 

boga loga 

Ijósin öll er lýsa 

leið um næturskeið. 



Sofinn var þá fífill 
fagur í haga, 
mús undir mosa, 
már á báru; 
blæju yfir bæ 
búanda lúins 
dimmra drauma 
dró nótt úr sjó. 



f 



%1 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 



fjallkonuhugmynd verður svo föst í sessi, að 
hvert eitt og einasta íslenskt skáld fæ^t meir og minna 
við að fullkomna hana allt fram undir lok 19. aldar. 
Stórkostlegust er hún orðin hjá síra Matthíasi í wNý- 
ársósk f jallkonunnar" : 

. . . Sjáið minn fald, það er fjallanna tindar 
og feldurinn hæðir og dalir og rindar, 
og höfuðdjásnið er himinsins sól 
sem hríslast í kríngum minn segulstól, 
og beltið er fossandi fljót og gil 
' meö frelsis Ijómandi krystals-spil. 

Og hrein stend jeg enn í því skæra skrúði, 
sem skaparinn gaf sinni jökulbrúði : 
Hann fjekk mjer sjálfur minn skírleiksskjöld, 
hann skírði mig sjálfur, þá hófst mín öld. 
Hann sagði: Ver jafnan hrein og há 
með heiðan faldinn við loftin blá. 
þó eldur og stormur og ís þjer ami 
þinn árbomi svipur sje jafnan hinn sami. 
Þá las hann mjer forlög mín stríð og stór, 
þá stundu mín fjöll og þá dundi minn sjór. 
Og enn, ef mig dreymir þau örlagaorðin, 
af ofboði skelf jeg svo titrar storðin. 
o. s. frv. 



Vs 



JÖNAS HALLGRÍMSSON. StJ 

Jeg sagði að Jónas Hallgrímsson mundi hafa sagt 
um ísland, að það væri fallegra en öU önnur lönd 
undir sólunni. Eða er það ekki merkilegt um hann, 
náttúrufræðínginn og náttúruskáldið, mann, sem elur 
mikinn hluta aldurs síns erlendis, í Danmqrk, að það 
er ekki til eftir hann eitt einasta kvæði, sem lýsir 
danskri náttúrufegurð. Jeg held jeg megi fullyrða, 
að slíkt hittist vart í kvæðum hans nema lítillega í 
skilnaðarkvæði íslendínga til síra Porgeirs Guðmunds- 
sonar, sem varð prestur úti á Sjálandi : »Nú er vet- 
ur úr bæ," o, s. frv. Eitt erindið er svona: 

i/þegar lauf skrýðir björk, 

þegar Ijósgul um mörk 

rennur lifandi kornstángamóða, 

þá skal riðið á stað, 

þá skal þeyst heim í hlað 

til hans Þorgeirs í lundinum góða.« 

Þegar komakramir em orðnir hávaxnir legst grasið, 
eða hallastá hliðinafyrir vindinum í stórum reynum, og 
þær líta út til að sjá eingu líkara en að þær ylti fram 
á í bugðum ogmeð bylgjukasti. Dönsku skáldi gæti 
tæplega dottið í hug þessi samlíkíng, af því að þetta 
er ekki líkt ám eða lækjum þar á flatlendinu. En 
þaá líkist íslensku ánni. Og myridin er skýr og 
lifandi. Eins verður hann að skíra bústað hans Por- 



^4 JÓNAS HALLGRÍMSSON. 

geirs ura og gefa honum íslenskt nafn: Glóundur og 
Grashagi eru prestaköllin. 

Jónas býr heilt ár úti í Sórey á Sjálandi og hefur ji 
þar stöðugt fyrir augum fagra beykiskóga, akra og , 
eingi. En hann >Tkir ekki um þetla. t»ar kveður 
hann: »Fífilbrekka gróin gnmd, grösug hlíð með l 
berjalautum", án efa eitthvert hið yndislegasta sveita- | 
kvæði sem til er. • 

Hann kveður þar ekki um næturgalasaunginn í jj 
dðnsku skógunum, ekki eitt erindi. En hann kveður ' 
þar úti um íslenska grátitlínginn sem kúrir í storra- |! 
viðrinu freðinn niður við mosaþúfuna. Hann yrkir ' 
þar um rjúpuna, sem flýr inn um gluggann undan i 
valnum. Hann yrkir þar um gimbilinn, sem «þerab- ! 
ir gúlinn" heima í haganum á íslandi og hvemig | 
hann brýst úr hríðinni wharður inn á garðann", o s. 
frv» Hugurinn er alltaf heima. | 

íslenskara skáld er ekki tii en Jónas Hallgrímsson, i 
og betrí fslendíngur hefur aldrei fæðst. 



Peir Bjami Thorarensen og Jónas em mennirnir 
sem almennt er talið að beri 19. aldar bókmennlir 
okkar á herðum sjer. Og þeir hafa oft verið bomir 
sarhan og vegnir hvor á móti öðrum. 

En látum þá hvom um sig eiga sinn skerf af ; 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 4$ 

heiðrinum. Peir leiðast eins og bræður á undan 
skáldaf lokki aldarinnar. Annars hrós er ekki last hins. 

En þeir eru óh'kir bræður. Æfikjör þeirra eru 
ólík og skáldskapur þeirra ólíkur. Bjarni er rúmum 
20 árum eldri en Jónas. Hann er orðinn embættis- 
maður, í einu af æðstu embættum landsins, þ^^ar sá 
flokkur úngra manna sem Jónas heyrir til vekur þá 
hreyfíngu seni síðan hefur orðið svo áhrifamikil í 
þjóðlífi okkar. En Bjarni var þeim vinveittur og 
skrifaði í tímarit þeirra/ Fjölni. þeir þekktust lítið, 
Bjami og Jónas, en þær sögur sem fara af viðkynn- 
íng þeirra beri vott um vinfeingi. Bjami sagði að 
eftir sig látinn yrði Jónas eina þjóðskáld íslendínga. . 
Og rjett áður en Bjarni dó hafði hann boðið Jónasi 
að dvelja hjá sjer vetrarlángt. t>að var á meðanjón- 
as var í náttúrurannsóknarferðunum og ætlaði Jónas 
að þiggja það. En á leiðinni norður frjetti hann lát 
Bjarna. Jónas hefur ort eftir Bjarna falleg eftirmæli. 

Bjarni andaðist í öðru æðsta embætti landsins. 
Ytri lífskjðr hans em svo glæsileg sem framast má 
verða hjer á landi. Hann er orðinn embættismaður 
á sama aldri og Jónas er á þegar hann verður stúdent. 
Og Bjarni stígur óvenjulega fljótt uppeftir ifhefðar^ 
tindinum," sem hann kveður um. Jónas á aftui: á 
móti í stððugri baráttu fyrir tilverunni og verður að 
reyna flest af því sem fjeleysinu fylgir. 



26 JÓNAS HALLGR&ISSON. 

En skáldskapur þeirra ber eingan vott um þessi 

misnmnandi lífskjör. Bjami sýnir yfir höfuð meir 

dekkri hlið lífsins, Jónas meir sólskinshliðina.- Bjarni 

er vetrarins skáld; Jónas sumarsins. Rómur Bjarna 

er stirður og kaldranalegur eins og þorrafrostbylur á 

norðan; rödd Jónasar er þýð eins og sunnanblær í 

fjallahlíð. 

þeir einkenna sig best hvor með sitt málverkið í 

; hendinni, Bjami með vetrarlýsínguna: i»Hver ríður 

svo geyst á gullinbrúvu" o. s. frv., og Jónas með 

! sumardalslýsínguna : »Fífilbrekka gróin gmnd." Bjami 

ii dáist mest að vetrarskrautinu, ísbreiðunum, stjömun- 

\ um og norðurljósunum ; Jónas mest að sumargróðr- 

inum, grænum hlíðum, blómum og blíðviðri. Bjami 

segir: 

,/SkuIum vjer rækja ríkar 
i rós en norðurljósin?" 

Blómin kallar hann wböra moldar og röðuls« og 
I þykir lítið í þau varið hjá himinskrauti vetrarins. 
i Hann kallar veturinn waflbrunn alheims og ótta 
; munaðar" og lætur hann koma ríðandi frá heimum 
r miðnáttar með norðurljósabrúsk á hjálminum, á snjó- 
litum hesti með hjelugt fax. Hann segir það rángt 
að veturinn flýi fyrir vorinu; hann færist aðeins nær 
. himni: 
V.._._:__.. . . .. . . 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 2^ 

;, . .^ Vor skríður undir, 

vetrar er yfir 

brínga breið 

um bláloft gnæfandi." 



Jónas segir: 



Og: 



„Vorblómin, sem þú vekur öll 
vonfögur nú um dali og fjöll, 
hafalda blá og himinskin 
hafa mig leingi átt að vin" . . . 

nSmávinir fagrir, foldarskart, 
fífill i haga, rauð og blá 
brekkusóley, við mættum margt 
muna hvert öðru að segja frá.« 



Bjami flýgur með Sigrúnu innanum norðurljósin 
óg þau hvílast á snjóskýjabólstrunum. Jónas greiðir 
unnustu sinni lokka við Galtará og skilnað þeirra 
wgráta í lautu góðir blómálfar.« 

Þeir Bjarni og Jónas eru að flestu leyti eins ólíkir 
og vetur og sumar. þeir eru hvor sín hliðin á 
íslenskri náttúru. 

;,Skulum vjer rækja ríkar 
rós eða norðurljósin?" 



28 JÖNAS HALLGRÍMSSON. 

Það er spurníng sem þeir svara hvor á sinn hátt. 
En Jónas hefur, eins og áður er sagt, haft marg- 

falt meiri áhrif á íslenskan skáldskap en Ðjarni. Jón- 

as hefur stigið ótrúlega lángt fram úr samtið sinni. 

Mörg kvæði Ðjama hafa i augum nútíðarmanna á 
|| sjer fortíðarblæ; það eru á þeim ýms merki, semnú- 

tíðarsmekkurinn ekki kannast við, þó hugmyndír 
\ hans gnæfi uppúr eins og jökultoppar. Öll kvæði 
;: Jónasar gætu orð fyrir orð verið ort nú í ár. Tíra- 
\t inn hefur eingum skugga slegið á þau enn; hugs- 
I unarhátturinn er að eingu leyti vaxinn upp úr þeim. 



Eins og áður er getið kom kvæði Jónasar »ísland« | 
fyrst út sem formáli fyrir ffFjölni«. En það lítur ' 
ekki út fyrir að það hafi vakið jafnmikla eftirtekt þá ^ 
og við mætti búast. í þeim ritdómum sem jeg hef : 
sjeð um þetta ár Fjölnis er varla minnst á kvæðið, ii 
og ekki með einu orði til lofs, eða aðdáunar. í>egar 
Gunnarshólmi kemur út, þrem árum síðar, ritar síra 
Tómas, sem þá var orðinn prestur á Breiðabólsstað ^ 
í Fljótshlíð samútgefendum sínum í Khðfn ritdóm i 
um þann árgáng ritsins. Um kvæðið segir hann 'I 
þar og snýr sjer að Jónasi: Um kvæðið þitt segi || 
jeg ekkert, því jeg hef ekki lesið það. Þetta sýnist 
ekki benda á mikla trú á skáldskap Jónasar, jafnvel 
hjá kunníngjum hans og vinum. 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 29 

En áhrifin komu síðar fram. • 

Böndin voru brotin af kveðskapnum. Únguskáld- 
in, sem koma fram um miðja öldina sem leíð, rjett 
eftir dauða Jónasar, þau eru öll lærisveinar hans: 
Jón Thoroddsen, Gísli Brynjólfsson, Ben. Gröndal, 
Steingr. Thorsteinson, Páll Ólafsson. Og það skáldið 
frá þessum tímum sem reyndar er honum óh'kast, Gr. 
Thomsen, yrkir eftir hann hin gullfallegu eftirmæli : 
»Þú sera áður foldar fljóð'' o. s. frv. 

Bókmenntafjelagið safnaði kvæðum Jónasar saman 
eftir dauða hans og gaf þau út. Og hann varð á 
tímabilinu sem þar fer á eftir uppáhaldsskáld þjóðar 
sinnar og átrúnaðargoð, eins og hann átti skilið. 
Kvæði hans voru súngin og lærð um allt land, súngin 
í hverju samsæti og hverri veislu landshornanna á 
milli. Útlendíngur, sem þá fer hjer um og minnist 
á þetta, segir, að Jónas sje einstakt skáld að því, að, 
ekki muni vera til einn einasti maður á ættlandi 
hans, sem ekki kunni eitthvað af kvæðum eftír hann. 

Rímnakveðskapurinn, sem Jónas hafði barist á móti, 
hverfur úr sögunni smátt og smátt. Smekkur þjóð- 
arinnar hreinsaðist og breyttist. íslenskan kom fram 
í nýuui og fegri búníngi en áður. 



wÁstkæra, ylhýra málið 
og allri rödd fegra. . . 



J: 



30 JÓNAS HALLGRÍMSSON. 

Móðurmálið mitt góða, 
hið mjúka og ríka." 

Þessar setníngar úr kvæði Jónasar verða einkunnarorð 
fyrir starfi margra manna, sem setja sjer það mark- 
mið, að fegra og fullkomna íslenskuna. Og það var 
auðbent á fyrirmyndina: Kvæði Jónasar, því, einsog 
Gr. Th. segir í eftirmælunum eftir hann: 

»Úr fjörugu máli fegri sprett 
fjekk ei neinn af sveinum. 
Hjá þjer bæði lipurt og Ijett 
lá það á kostum hreinum. 

. Pú gast látið lækjanið 
í Ijóðum þínum heyra, 
sjávarrót og svanaklið, 
sanda bárur keyra. 

Gastu' í brag við björgin foss 
bráðum látið sinnast, 
og hendingarnar heitum koss 
hverja við aðra minnast. 

Náttúrunnar numdir mál, 
numdir túngur fjalla, 
svo að gastu stein og stál 
í stuðla látið faila. 



■.i^ 



JÓNAS HALLGRÍMSSON. 3I 

íslands varstu óskabarn, 
úr þess faðtni tekinn 
og út á lífsins eyðihjam 
örlagasvipum rekinn. 

Lángt frá þinna feðra fold, 
fóstru þinna Ijóða 
ertu nú lagður lágt í niold 
listaskáldið góða." 



í Assistents-kirkj.ugarðinum í Khöfn er skrautlaust 

leiði; sem íslenskir stúdentar gánga stundum til tveir 

og tveir, eða í smáhópum, og benda fjelögum sín- 
I um, sem nýkomnir eru að heiman, á það. Það er 

leiði Jónasar Hallgrímssonar. Hann er ekki grafinn 

í islenskri mold. 
Æfi hans var stutt, og það er ekki eins bjart yfir 

henni eins og við mundum nú óska að verið hefði. 

En hans verður leingi minnst. Og minníng hans er 
I skinandi björt. 
I Við skulum líta aftur í tímann og hugsa okkur að 

við sjáum þá ríða fram í fylkíngu, mennina, sem 
I hófu frelsísbaráttu íslands á öndverðri síðastl. öld, 
I mennina, sem urðu foríngjar þjóðarinnar fram á nýar 
1 brautir. Og við sjáum hann þar í fremstu röð á 



32 jÓNAS HALLGRÍMSSON. 

snjóhvítum, gammvökrum fáki, glæsilegasta og fal- 
Icgasta manninn í allri fylkíngunni. 

Viö skulum alltaf geyma niinníngu Jónasar Hall- 
grfmssonar í heiðri, því það á hann skilið. 

Og viö skulum varðveita þau áhrif sem hann hef- 
ur haft á hugsunarlíf íslendínga sem best við getum. 
Því þau áhrif eru góð og fögur. 



'>cx(5i 



I 

ii 
l| 

il 

II 
* 



Á seÝðisfirði. 



Verslunar meginregla: 

Ódýrar vörur, stutíur lánstími, skuldlaus viðskiftL 



Mjólkurskilvindan 
Alexandra 

-^ endurbætt. ^ 

Ódýrasta o^ besta skilvinda, sem nú 
er til á íslandi, 

No. 12 kostar 120 kr. No. 14 80 kr. 

40/0 afsláttur gegn peníngum út í hönd. 
Pantanir afgreiddar og sendar strax. 

Byssur, skotáhöld og skotfæri. 

Stærsta verslun á Austurlandi á öUu þess konar. 
Saumavjelarnar margþekktu. sjerstaklega lagaðar fyrir 
allan fatasaum. 

St. Th. Jónsson, 

Seyðisfirði. 




.7-^ 



?«!»» 



i 



9 i 



:? 



'Xí-^.^ ^. 






